y 





PAWB SYDD AM 


EI FFORDD EI HUN. 


EU 


Mae 'r boneddion, draw ac yma, 
Gyda gweision lifre lawn, 
'N ymbleseru mewn rhodiana, 
Ynte hela, fel b'o'r ddawn: 
Rhai ar feirch, a rhai ar fulod, 
Mewn gwahaniaeth lliw a llun ; 
Nid peth anhawdd ydyw canfod, 
““ Pawb sydd am ei ffordd ei hun.” 


Y llafurwr welir gyda 
'R gaib a'r rhaw yn ceibio rhych; 
Ac heb ddim i lanw cylla, 
Weithiau, ond y “ tamaid sych :” 
Ereill sydd yn grwydriaid tlodion, 
Yn ddi-lewyrch, a di-lun,— 
Bron yn methn cael eu digon,— , 
“ Pawb sydd am ei tjordd ey hun.” 


Am briodi mae cariadon,— 
Mentro 'n mlaen “'er gwell, er gwaeth ;” 
Oisial gwers o flaen y Person, 
Wrth dynhau y cwlwm caeth : 
Syniad ereill sydd wahanol,— 
Byth ni fynant fwynaidd fun 
Yn y rhwymyn priodasol,— 
““ Pawb sydd am eî ffordd es hun.” 


Mae tyrfaoedd am hen Gymru, 

I ddyrchafu peraidd lais ; 
Hoff yw ganddynt gyfanneddu 

'N ddigon pell o swn y Sais: 
Ambell un a daera 'n erwin, 

Mai yr hyn a'i gwna ““yn ddyn” 
Ydyw myn'd i fro'r Gorllewin, — 

““ Pawb sydd am ei ffordd ei hun.” 













2 


Casglu golud, wrth y miloedd, 
Yw prif amcan bywyd rhai, 

Pan y mae, yn mhlith y bobloedd, 
Fyrdd yn byw ar lanw a thrai: 

Wrth ein traed mae rhai am ddringo 
Fry, i safle uwch law dyn; 

Ereill sydd mor swrth yn syrthio,— 
““ Pawb sydd am ei ffordd ey hun.” 


Tebyg ydyw gyda chrefydd— 
Rhai am dân a rhai am ddw'r ; 
““ Deuwch,” ydyw'r alwad beunydd, 
“* Awn i'r nef yn ddigon siwr ;”— * 
Byw, mae teulu y “ gwastadedd,” HO 
Rhwng y lliaws bob yr un ; 
Rhaid dwedyd yn y diwedd, 
“* Pawb sydd am ei ffordd ei hun.” 
Hiniow Ddu. 





SS SS SS LD DN YN NS SN SN Lu 


Argraffwyd yn Swyddfa D. Jones, 4miwch. 


u 
TRUENI 


 HENLANCYDDOL. 


O na safai'r heulwen euraidd 
” Tra'n olwyno gylch y byd, 
TR ^r Ac ymddangos o'r gre'digaeth 
Am rhyw enyd fel yn fud ; 
Er clustfeinio ar y cwynion, 
Dyfnion lechant dan fy mron, 
Am nad wyf yn gallu denu 
Mun i gylch y fodrwy gron. 


Bywyd yw sy'n groes i drefniad 
Llywydd pob creadur byw, 

Pan oedd byd yn ei fabandod 
Creodd ddynion o ddau ryw ; 

 Hfa dlos yn fwyn ymgeledd 

Wnaeth o asen Adda hardd, 

Pan yn huno dan ganghenau 
Deiliog brennau Eden Ardd. 


Pe pentyrid pob gogoniant 
Arno gan drigolion llawr, 

A'i oreuro a'r holl emau 
Gaed erioed yn India fawr ; 

a Byr yw'r dyn er pob ymdriniaeth, 

Arllwys bydoedd yn ei gôl, 

Os na ddyru trefn rhagluniaeth * 
Iddo'r asen eto'n ol. Glaw Wylfa. 

























GWAHANOL FATHAU O 


FERCHED A DYNION 
IEUANGC. 


Mae llawer o lodesi 
Sy'n byw yn Ynys Môn, 
Yn newid ei Bonneti 
Bob mis, ond bewch a son : 
Ond hefyd y mae llanciau 
I'w canfod ar bob llaw, | 
Yn chwylio y papurau 
Am ffasiwn Paris draw. 


Ca'dd Mary Penucheldra 
Naw Bonnet a Chignon, 
Yn ysted tymhor gaua', 
A rheiny'n newydd spon ; 
Ond gwariodd John y Fotty, | 
Chwi ellwch gredu ngair, 
Rhyw lawer mwy na hyny | 
Am wirod yn y ffair, | 





Mae llawer lodes lawen, 
Rhaid imi ddweyd drachefn, 
Yn cario fel y falwen 
Ei chyfan am ei chefn: 
Ond hefyd y mae llanciau 
Drwy yfed gwirod poeth, 
Yn gwagio eu pocedau, 
A gwneyd eu cefnau'n noeth, “ 
' Glan Wylfa. | 


